
4 ax 



GÀN 


EVAN DAYIES, TREFORIS. 

Gorphenap 12 , 1859 . 


Rhyw olwg arutbrol a geir yn bresenol j 
Wrth droi i’r cyfandir yno canfyddais 

Y Penau coronog a’u raarwol eirf trystiog; 

Sef Ffrainc a Sardinia, ac yraerodraeth fawr Awstria, 
Yn galw ’u byddinoedd dd’od allan yn lluoedd, 

A brysio i’r frwydyr wrth arch eu gorthfymwyr 
A hwythau’r trueiniaid yn llwfr eu henaid, 

Nes raethu rhoi ateb, yn ddìdderbyn wyneb, 

Gan ddywedyd, Yraleddwch eich hunain, os raynwch. 
Ni íyddwn byth mwyach a’n chwaeth yn iselach 
Nâ’r llewod raawr ffyrnig sy yn rhuo ’n y goedwig. 

O syndod! O syndod! raor isel raae pechod 
Wedi darostwng dynoliaeth, a’i gollwng 
I afael trueni, ing, gwae, a chaledi! 

Mae’r nefoedd a’r ddaear, a holl fodau hawddgar 
Ymherodraeth y Duwdod yn ediych mewn syndod, 
Wrth weled byddinoedd yn dyfòd yn lluoedd. 

Mewn ysbryd yinladdgar, ag yni distrywgar. 

Y llanerch brydfertha’ sydd yn y byd yma, 



2 


Yw ’r fan sy ’n bresenol a’r olwg arswydol 
Yn cael ei mwydo á gwaed, ei choch liwio. 
Fedd’wed dysgedigion, rhai mwya’ mhlith dynion, 
Nad oes ar y ddaear un dalaeth mor hawddgar. 

Yr wyf yn dych’mygu fod uíFern yn gwenu, 

Wrth wel’d bodau dynoì a’u barfau angeuol 
Lle mae Moloch a Belial, hen dduwiau y dial, 
Wedi codi allorau i dderbyn aberthau 
Francis Joseph o Awstria, a Brenin Sardinia, 

A Lewis Napoleon, cyfrwysddrwg ei galon 
Sydd yn archoíFeiriaid i benaeth cythreuliaid 
Er arogldarthu, mewn gwaed a thrueni 
A gyru eu cyd-ddynion i wlad yr ellyllon. 

Y mae eu cyflegrau a’u twrf fel taranau; 
Dystrywiant ddinasoedd fu ’n enwog am oesoedd, 
A rhifant i angaii trwy fin eu cleddyfau 
Hen wyr a hen wragedd, heb rith o drugaredd, 
A’r fam dyner galon a’i baban bach gwirion 
Dderbyniant yr un dynged o law y fileiniaid, 

Mae ’r olwg mor greulon nes ydyw yn ddigon 
I wneuthur i’r angel i wylo yn uchel 
Wrth weled dynoliaeth, yn enw Crist’nogaeth, 

Yn gyru eu gilydd i’r farn mor ddirybydd, 
Ofergoeledd Pabyddiaeth, a thwyll oíFeiriadaeth, 
Sy yn cadw ’r cyfandir dan draed ei orthrymwyr. 
Pwy wyr nad yw’r amser i wawrio ar fyrder 
Pan welir awdurdod bob despot yn dar*od, 

Yr un yw yr Arglwydd yn para’n dragywydd, 
Dangosodd i ddynion ei bur egwyddorion, 

A barn a dywalltodd ar lu yr hen oeso’dd. 

Efe fedr etto yn amlwg ddatguddio. 




3 


Fod höll freniniaethau y byd, frwy yr oesau, 

O dan ei awdurdod, er Diafol a Phechod. 

Edrychwn dros enyd, i hanes y cynfyd, 

Hawdd iawn ydyw profi mai Duw sy n teyrnasu^ 
Cawn olwg ar Pharaoh, fel llew gwyllt yn rlmo ; 

Yr oedd e’n crochlefain, Yr Arglwydd nid adwaen, 

A byth ni cha’ Israel fyn’d allan o’m gafael. 

Ond mawr fel ei siomwyd, Had Abrahara waredwyd, 
Ac yntau a foddodd ynghyd a’i holl luo’dd. 

Dystawyd eu dwndwr trwy eu claddu ’n un pentwr, 
Yn eigion y dyfroedd gan Arglwydd y lluoedd, 

Ei feirch a’i gerbydau a ddrylliwyd yn ddarnau, 

A Miriam, chwaer Moses, a ganodd yn felus, 
Ynghyd a’i llancesau eu peraidd dympanau, 

Oddiyno hyd Ganaan bu iddynt ei hunan 
Yn dŵr i’w haraddiífyn yngwyneb bob gelyn, 
Dystrywiwyd teyrnasoedd cadarna ’r cenhedloedd ; 
Phereziaid, Jebusiaid, a llu’r Amaleciaid, 
Midianiaid, Moabiaid, a gwlad y Philistiaid, 

Yr Hethiaid, a’r Hefiaid, ynghyd a’r Amoriaid, 

A döwyd â chywilydd, a gwarth, a gwaradwydd, 

Am ddrygu ei bobol sef Israel ddewisoh 
Ni Iwyddodd un gelyn erioed yn eu herbyn. 

Y mae ’r Greadigaeth wrth ei lywodraeth 
A gall ef ddefnyddio yr hyn ewyllysio, 

Nes taro pob gelyn û chryndod a dychryn. 

Mae’r Locust, a’r Lindys, wrth ei ewyllys; 

Ceiliogod y rhedyn sydd wrth ei orchymyn. 

Mae’r Haul, ac mae’r Lleuad yn ufudd i’w alwad, 

A’r Ser, ’nol eu graddau, ymladdant eu goreu, 

Mae hen afon Cison yn barod yn union, 


4 


Mewn gair, y mae pob peth wrth eu Iywodraeth, 
Y Penau coronog sy’n awr yn gynddeiriog, 

A gorlawn o awydd i ysglyfio eu gilydd. 

Hwy allant er pob peth gwidd a siomedigaeth. 
Mae’r Arglwydd, ar droiâii yn troi yn eu holau 
A Ilwyr waradwyddo rhai wedi ymchwyddo 
Mewn hunan, a balchder, a thrais a chreulonder, 
A dichon y gwelir holl drais y gorthfymwyr 
Sydd heddyw ’n teyrnasu yn llwyr wedi colli 
A rhyddid a cbysur yn llenwi ’r cyfandir, 

A phawb yn meddianu ’r hyn ga’dd eu fwriadu 
Gan Dduw i ddynoliaeth. sef rhyddid yn helaeth. 
Pabyddiaeth, a gormes, yn ddim ond mewn hanes, 
A rhinwedd, a chrefydd, yn ben ar y gwledydd. 
Mae prophwydoliaethau a rhagfynegiadau 
A holl addewidion y Bibl yn gyson 
011 yn rhaglynegu fod Crist i deyrnasu, 

A banner wen rhyddid i chwiflo trwy’r holl fyd 
A phawb o un galon yn moli Duw yn gyson 
Am ddwyn y fath fendith o ganol y tryblith. 


Dihuned pob cristion, a charwr dynoliaeth; 

1 feithrin gwir gariad ein llafur fo’n helaeth. 
Dangoswn erchylldod pob gormes a rhyfel, 

Yn erbyn creulondeb ein llais fyddo’n uchel. 
Gweddiwn am nodded doeth Lywydd y bydoedd; 
I droi’n byd Ilygredig yn debyg i’r nefoedd. 


E. GRlFFlTttS, AllGaArFyDD, ABEETAWY. 


